

CEIÍDD DDADLEUOL AI 
BHIODAS, 


Ymddyddan rliwiig Solinus, astudiwr oedd wedi add- 
unedii weddwdod:—T halamius, un â’ifryd i briodi: 
—JuPENTUs, llencyn gweddw heb sefydlu ei feddwh 
—OuBANius, difinydd:—-M aritus, gwr priod. 


iÂ^OH. WILLIÂM WÌLLIÂMS; 


CAERFYEDDIN: 

AEÖSAFPWD AC AR WERTH GAN M, JONES, HEOL-PRIOR. 


Pris Tair Ceiniog-. 




CERDD DDADLEITOL 


Jufentus. 

1 P’oDD bellach bydd iu’ dreulio 

Ein dysg a’n doniau ’nghyd? 
Pa ffordd sydd fwyaf buddiol 
In’ fyned trwy y byd? 

Ai’n weddw mewn monachlog, 
Neu fod wrth wraig yn nglyn? 
Ei reswm a’i brofiadau, 

Wel, d’weded pob yr un. 
SolÌTMS. 

2 Mae hyny’n ddigon eglur, 

Mai hawsach y w y gwaith, 

I’r ysgafn droed ei hunan 

Fyn’d trwy’r anialwch maith; 
Na chario beichiau trymion, 
Digysur yn ei gôl; 

Sef llusgo gwraig ac eppil 
Trwy’r d’rysni ar ei ol. 
Thalcmius. 

3 ’Rwy’n credu’n llwyr wrthwyneb,, 

Ac mi wnaf hyny’n glir, 

Trwy ’sgrythyr y gwirionedd, 

Os sefwch yma’n hir; 

Mai sanctaidd yw priodas 
Er creadigaeth byd; 

Mai’r cyntaf o ordinâdau 
Oedd cyplu dau yn nghyd. 

4 A bod priodas sanctaidd 

O wr a gwraig yn un, 

Yn gysgod o’r briodas, 

Rhwng y Messia â dyn; 


4 


Mae Paul wrth olrhain undeb 
Y cwlwm diwahan, 

Yn dweud ei fod yn meddwl 
Am Grist a’i eglwys lân. 
Solinus. 

5 Os oedd priodi Adda, 

Yn dype o’r marwol glwy’, 
’iVoI cwympo ’fu priodas 
Ddim cysgod o honi mwy; 
Nid yw hi ’nawr ond arwydd 
Ehaid i lygredig ddyn, 
Wrth ryw bleserau ereill 
Heb gwmp’ni Duw ei hun. 
Thalamius. 

6 Pan dynwyd ar y cyntaf 

Yr asen dan y fron, 

A gwneud creadur menyw 
Hawddgaraf erioed o hon; 
Dangosodd hyn nad períFaith 
ün gwr o tan y ne’, 

Nes delo’r asgwrn hwnw 
Drachèfn idd ei le. 

Solinus. 

7 Y boreu gwnaed priodas 

Yn dda a hawddgar iawn; 
Oud rhyfedd yr ysgariad 

Ddaeth ynddi hi brydnawn: 
Fe geisiodd Adda briod 

Pan oedd e’n berffaith ddyn, 
Yn fuan hon a’i ’speiliodd 
O’i ddoniau bob yr un. 

8 Mae’r unrhyw ddyfais eto 

Wrth ferched Efa’n nghlŷn; 
Os gallant ddim ond unwaith 
Ledrata calon dyn, 

Hwy ’i tynant ef i waered 
At rjw bleserau mân, 


5 


I fwyta 0 bren gwybodaeth 
Waharddwydiddo o’r bla’n. 
Thalamius. 

9 Beth os y wraig a gwympodd, 

Ac fu’n y trosedd mawr; 

Ond hi a gadd addewid, 

O dori’r ddraig i lawr: 

Ac yn y nef oreudeg, 

Bydd myrdd o honynt hwy; 

Os daeth hi â melldith greulon, 

Hi ddaeth â bendith fwy. 

10 A gwragedd oedd yn canlyn, 

Gan weini o bryd i bryd, 

Pob peth oedd angenrheidiol 
I Brynwr mawr y byd; 

Hwy safsant gyda’u gilydd, 

Yn gryno wrth y groes, 

Pan oedd ein Harglwydd hyfryd, 

Yn goddef angeu loes. 

SoUnus. 

11 ’Bwy’n addef bod myrddiynau, 

'l'halamius, yn ddible, 

Yn mhlith holl ferched Adda, 

Yn teithio tua’r ne’; 

Ond beth, ’raid eu priodi? 

Pob teulu wrtho ’i hun, 

Aed meibion gyda’u gilydd, 

A merched hwythau’r un. 

12 Rhag ofn cael dy dwyllo, 

Mae cryfach nwydau a dawn 
I dwyllo gan y fenyw, 

Na gwrryw lawer iawn, 

O cofia wraig lehoram, 

Merch *Ahab ydoedd hi, 2 Bren. 8. 18. 
Nid gwell na hon o bosibl, 

Thalamius, fydd i ti. 


6 


Thalamius. 

13 Na ddywed yn wrthAvyneb 

I’r ’sgrythyr fawr ei dawn, 
Sy’n d’wedyd fod priodi 
, Yn mhawb yn addas iawn, 
Cyfreithlon yw ei phleser, 

Hardd a sancteiddiol yw, 
Dihalogedig wely 

Yn unig foddia Dduw. 

Solinus. 

14 I rai fo’n ynfyd anllad 

EhyAv feddyginiaeth yw, 
Lladd pleser trwy ei wneuthur, 
Ac felly’r chwant yn byw; 
On’te ’does un gorchymyn 
I arall îs y nen, 

I roddi íFwrdd eu gweddwdod, 

A chym’ryd gwraig yn ben. 

Thalamius. 

15 Tri dyben gwnawd priodas,— 

Dybenion goreu’n fyw; 

Sef, gocb’lyd brwnt odineb, 

A ineithryn plant i Dduw: 

I gael rhyw gyfeülgarwch, 

Mewn hawddf) d mawr didrai,. 
Ac i gael nerthu eu gilydd 
Tan orthrymderau a gwae. 

16 Nid oes dybenion penach 

Na rhai’n o fewn y byd; 

Mae crefydd a moesoldeb 
Yn gryno yma’n nghyd; 
Dysgyblaeth gwlad ac eglwys, . 

Dysgyblaeth teulu yw, 

Ac ’does ond annybendod 
Fyth heb y rhai’u o fyw. 



7 


Solinus. 

17 ’Does neniawr yn priodi 

I feithrin plant i Dduw, 

Er pledio pawb ddybenion 
O ardderchogaf ryw; 

Fe oera’r cariad cyntaf 
Yn glau os try y rhod, 

A dyna brofedigaeth 

Nad oes o’i batli yn bod. 
Thalamius. 

18 Mae dau erioed yr gryfach, 

Medd Solomon, nag un; 

I wr ymgeledd gymhwys 

Yw gwraig, medd Duw ei hun; 
Pa fodd cynhesa’r unig 
Pan ddelo llif didrai? 

Fe gur y don ei ysbryd, 

Mae’n siwr o Iwfrâu. 

Solinns. 

19 Nid oes ond ’chydig donau 

Ddaw ’gwrdd â gweddw ddyn; 
Ar rieni planC gan mwyaf, 

Y daw cystuddiau’n un; 

A thi gai wel’d, Thalamius, 

Nad ydyw gwraig ond gwan 
Mewn dyfroedd o gystuddiau, 

I ddal dy ben i’r lan. 

Thalamius. 

20 Mae Lemuel ddysgedig 

Yn dweud mewn geiriau llawn, 
Mai gwraig yw’r trysor goreu 
0 tan y nef a gawn; 

Mae’n well na llong marsiandwr, 

Yn dwyn trysorau mwy; 

’Does neb ond ti, Solinus, 

Neu’th fath, fydd hebddynt hwy. 




8 


21 Mae’n well nag aur ac arian, 

Yn well na’r moroedd niawr, 
Yn well na’r holl drysorau 
Sydd yn y dwyrain wawr; 
Mae’n well na’r perlau goreu, 

Yn well na’r beril drud, 

Mae menyw’n well ei hunan 
Na’r cyfan yn y byd. 

Solinus. 

22 ’Dyw hono ond un o gannoedd, 

Pe cawn y fath fy hun, 

Nis gwaeth, er mor anhawsed, 

O fod wrth wraig yn nghlŷn; 
Ond gwell bod mewn monachlog, 
Heb weled menyw mwy, 

Na ch’lymu mewn piiodas 
A rhai 0 honynt hwy. 

23 A hono fel y defni 

Parâus yn d’od i lawr, 

Bob pryd yn dwrf änesmwyth, 
Eai prydiau’n storom fawr, 

Yn tuchan, yn anfoddlon, 

Yn berwi ynddi ei hun, 

Yn erbyn rhagluniaethau, 

Yn erbyn I>uw a dyn. 
Thalamius. 

24 Anrhydedd yw priodas: 

Cysylltu dau yn nghyd, 

Arferir o’r gorliewin 
I ddwyrain eitha’r byd; 

Ac nid oes unrhy w ardal 
Ar wyneb daear lawr, 

Nad yw priodas ynddi 
Erioed o enw mawr. 

Solinus. 

25 Nid gras sy’n rhai paganiaid 

Yn mharthau pella’r byd; 


